અંક: ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ 


ટશબાનમ 


સરક્યુલર 


દશનામ 


વર્ષઃ ૦૨ 
અંક: ૧૯ 
જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ 


તંત્રી 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી 


દ્નાભા 
તઢ5/1800બત1210)0704.0070, 


પ્રકાશન અને સંકલન 
લલિત્પુરી આર. ગોસ્વભી 


સુરત 
મો. 98985 50833 


ડિઝાઈન 
જી.પબ્લીકેશન્સ 
સુરત. 


પ્રાપ્તિ સ્થાન 


9105 ૦ 10 ૫ઢા૬/00 07૦૫૪, 
701૫૫ મઝ 


(બ૦# ૫૬૦1 9 19ાંકલુ(શળ 


લાઇ119 


દ્યા પ૦પાજાટ ઉ૦૦છાં૦ 0039 


લા2122% 


સરક્યુલર 


તંત્રીલેખ... 


શાંતિ શક્તિ... 


વિશ્વમાં પ્રત્યેક મનુષ્યાત્માને સૌથી પ્યારી 
ચીજ હોય તો તે શાંતિ છે. દરેકના જીવનનું 
લક્ષ્ય શાંતિ પ્રાપ્તિ છે. શાંતિ એ જીવનની 
અમૂલ્ય નિધિ છે, ખજાનો છે. શાંતિ એ સંસ્કૃત 
સમાજનું પ્રમુખ લક્ષણ છે. 

યાદ રહે - અવાજની ગેરહાજરી એ શાંતિ 
નથી. પરંતુ શાંતિ એ મનની સ્થિતિ છે. જેમાં 
મન વ્યર્થ સંકલ્પોથી મુક્ત સમર્થ સંકલ્પોથી 
ભરપૂર રહે છે. શાંતિ એ આત્માનો સ્વધર્મ છે. 
તેથી તેને બહારથી મેળવી શકાય નહીં, પરંતુ 
અંતર મનમાં જ તેની અનુભૂતિ કરી શકાય છે. 
શાંતિ સર્વગુણોને ખેંચી લાવે છે. તેનાથી 
સર્વગુણોની ઘારણા સરળ બને છે. 
શાંતિની શક્તિ ગમે તેટલા જૂના ખરાબ 
સંસ્કારોને પણ ખતમ કરી દે છે. 


શાંતિની શક્તિ ક્રોધાગ્નિને શીતલ કરી દે 
છે. 


શાંતિથી કાર્યકુશળતા વધે છે. 


શાંતિ અનેક પ્રકારના માનસિક રોગોને 
સહજ સમાપ્ત કરી દે છે. 
શાંતિની શક્તિથી ઓછા સમયમાં વધુ 
સફળતા મેળવી શકીએ છીએ. 
જગતની સર્વ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે 
તેમજ મનની એકાગ્રતા માટે શાંતિની 
આવશ્યકતા છે. 

- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


02 


દશનામ 


સરક્યુલર 
*** અનુક્રમણિકા ... 
તંત્રીલેખ... 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા સમસ્ત માનવ સમાજ 
માટેનો ગ્રંથ અને ધર્મ છે... 


સાયબર ફ્રોડથી બચવા માટે... 

ડિપ્રેશનનો સચોટ ઈલાજ... 

ભાઈ-બહેન એ આપણા મા-બાપે આપણી 

વૃદ્ધાવસ્થા માટે રાખેલી બહુ મુલ્યવાન સંપત્તિ છે... 
દશનામ ગોસ્વામી મેડિકલ ભવન - અમદાવાદ. 
અમૃત બિંદુ... 

દહીં અને કેળાનું સેવન આરોગ્ય માટે ફાયદાકારક... 
નિષ્ણાત વ્યકિતનું મહત્ત્વ... એક બોધકથા. 

જોબ એલર્ટ... 

હાસ્ય કણિકાઓ... 

તમારા મેડીકલ રીપોર્ટને જાણો... 

ચિત્ર સંદેશ... 

આભાર... 

દશનામ સરક્યુલર વોટ્સએપ ગુપમાં જોડાવા માટે... 


સાદર અર્પણ... 


03 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 


સમસ્ત માનવ સમાજ માટેનો 


ગ્રંથ અને ધર્મ છે. 


ગીતા જયંતી ભારત સહિત વિશ્વ 
ભરનાં હિંદુઓ આ દિવસ મનાવે છે. વિશ્વનો 
એકમાત્ર સનાતન ષર્મ એવો છે, જેને સ્વયંભૂ 
છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રામથી પહેલે 
પણ હિંદુ ધર્મ હતો. વિશ્વનાં અનેક 
પોતપોતાની ભાષામાં 


સાહિત્યકારોએ 
અનુવાદ કરીને ગીતા જ્ઞાનને જગતનાં 
ચોકમાં મુકી દીધું છે. 


- રમેશપુરી યુ. ગોસ્વામી 'સારથિ' 
લાકડિયા, ભચાઉ (કચ્છ) 


આજ થી ૫૨૫૦ વર્ષ પહેલાં અવતરેલા 
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા કહેવામાં આવેલ 
ગ્રંથ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કોઈ એક ધર્મ માટે 
નહીં, પણ સમગ્ર માનવ પ્રજાતિ માટે 
ઉપદેશાયેલો ગ્રંથ છે. કોઈ ભેદભાવ વગર, 
જ્ઞાતિવાદથી ઉપર ઉઠી ને કહેવામાં આવેલ 
ગ્રંથ આજે પણ એટલો જ પ્રસ્તુત છે. 

આમ તો હિંદુઓનાં અનેક ગ્રંથો છે. 


દશનામ સરક્યુલર : 1900-4824 


રામાયણ, મહાભારત, યાર વેદ, 
પુરાણ, ઉપનિષદ, ઇત્યાદિ. 
પણ આ સૌમાં સૌથી 
પવિત્ર ગીતાજીને 
ગણવામાં આવે છે. અનેક પ્રવચનો આપ્યાં. 
વિશ્વ ચિંતકોએ ક યોગેશ્વરજી, રામસુખ 
અધ્યાયોનું અધ્યયન 7. દાસજી, મુકતાનંદ 
કરીને માર્ગદર્શન લીધું છે. ક 7 સ્વામી, પાંડુરંગ આઠવલે, 
તમામ ધર્મનાં એ.સી.ભક્તિ વેદાંત સ્વામી 


ગીતા રહસ્ય લખ્યું, સ્વામી 
વિવેકાનંદ એ ભક્તીયોગ, 
જ્ઞાનયોગ, રાજયોગ પર 
અનેક પુસ્તકો લખ્યાં, 


અનુયાયીઓએ ગીતાજીને ડર સહિત અનેક વિદ્વાનોએ 
વાંચીને પોતાનાં મંતવ્યો રજુ કર્યા છે ગીતાને પોત પોતાની શૈલિમાં રજુ 


કે આ માનવ માત્રની વાત છે. સંસ્કૃતમાં કરી. વિશ્વનાં ખ્યાતનામ લેખકો, 
રચાયેલ ગ્રંથમાં ૧૮ અધ્યાય છે. ૭૦૦ શ્વોકો ઇતિહાસકારોએ પણ ગીતાજી પર પુસ્તકો 
છે. જેમાં, લખ્યાં છે. ૧૭૮૫માં વૉરન હેસ્ટીગ ચાર્લ્સ 
(૧) અર્જુનવિષાદ યોગ, (ર) સાંખ્ય વિલ્કીન્સ દ્વારા ગીતાજીનું અંગ્રેજીમાં 
યોગ, (૩) કર્મ યોગ, (૪) જ્ઞાનકર્મ સન્યાસ અનુવાદ કરવામાં આવેલ, આ કદાચ પ્રથમ 
યોગ, (૫) કર્મ સન્યાસ યોગ, (૬) આત્મ અંગ્રેજી ગીતા કહેવાય છે. એડવિન 
સંયમ યોગ, (૭) જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, (૮) આરનોર્લ્ડખે આ ગ્રંથનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ 
અક્ષરબ્રહ્મ યોગ, (૯) રાજવિધા રાજગ્યુહ કરીને નામ આપ્યું ધ સોંગ સોલીસિયેલ. આ 
યોગ, (૧૦) વિભૂતી યોગ, (૧૧) વિશ્વરૂપ બંને અનુવાદોથી વિશ્ચમાં ગીતાનું મહાત્મ્ય 
દર્શન યોગ, (૧ર) ભક્તિ યોગ, (૧૩) ખુબ ચર્ચમાં આવ્યું. લોકો ભારતીયતા પ્રત્યે 
ક્ષેત્રક્ષેત્રેજ્ઞ યોગ, (૧૪) ગુણત્રયવિભાગ યોગ, ઉંડાણથી વિચારવા મજબુર થયા. સ્કેલેગેલ 
(૧૫) પુરુષોત્તમ યોગ, (૧૬) દેવસુરસંપ એ લેટિનમાં અને વૉન હમબોલ્ડએ જર્મની 
દ્રીવભાગ યોગ, (૧૭) શ્રછ્ધાત્રય વિભાગ યોગ, ભાષામાં અનુવાદ કરેલ. લેરેન્સ નામના 
(૧૮) મોક્ષ સન્યાસ યોગનો સમાવેશ થાય જિજ્ઞાસુ સાહિત્ય કારે ફ્રેન્ચમાં ગાલાનોસો 
છે. આદિ જગધગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામીએ એ ગ્રીક ભાષામાં અનુવાદ કરેલ, ત્યાર બાદ 
શાંકરા ભાષ્ય સંસ્કૃત ભાષામાં અનુવાદ તો જગત આખું શ્રીમદ ભગવદ્‌ ગીતાને 
કરેલ. તેરમી સદીમાં સંત જ્ઞાનેશ્વર એ મરાઠી જાણવા લાગ્યા. આજે વિશ્વની તમામ 
ભાષામાં સૌને સમજાય એવી સરળ ભાષામાં ભાષાઓમાં ગીતાજી ઉપલબ્ધ છે. આખું 
જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા લખી. ઉપરાંત સમય સમય જગત આ ગ્રંથને માનવ માત્રનો ગ્રંથ માને 
પર અનેક સંતોએ ગીતાના પોતપોતાની 
ભાષામાં અનુવાદ કર્યો. લોકમાન્ય ટિળકે જય શ્રી કૃષ્ણ. 


05 


સાયબર ફોડથી બચવા માટે 
ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો... 


સાયબર ફોડથી બચવા માટે ધ્યાનમાં 

રાખવા જેવી બાબતો / સાવચેતી : 

* અજાણ્યા લોકોની કોઈપણ પ્રકારની 
ફ્રેન્ડ રીકવેસ્ટ સ્વીકારશો નહીં 
અથવા મોકલેલ લીંક પર કલીક 
કરશો નહીં કે ડાઉનલોડ કરશો 
નહિં. 
ઓનલાઈન સોશ્યલ મીડિયા 


પ્લેટફોર્મ પર તમારી અંગત માહિતી 
કે ફોટા શેર કરશો નહિં. 
ઓનલાઈન કંઈપણ પોસ્ટ કરતા 
પહેલા બે વાર વિચારવું જોઈએ કે 
આ પોસ્ટ કરવાથી ફાયદો કે 
નુકશાન શું છે. 


ચિરાગગીરી જી. ગોસાઇ 
અમદાવાદ 


જો તમે સાયબર બુલિંગના ભોગ 
બનો તો તુરંત જાણકાર વ્યકિતને 
વાત કરી સલાહ લો. 

સોશ્યલ મિડીયા પ્રોફાઈલ પ્રાઈવેટ 
અને લોક રાખો. 

જો તમારી સાથે આવું કંઈક થાય તો 
તમારો સંપર્ક જે તે ફ્રોડ કરનારી 
વ્યકિત કરી શકે નહીં તે માટે 
વોટ્સએપ અને સોશ્યલ મિડીયા 
એકાઉન્ટ બંધ રાખવું. 

કોઈપણ ધમકીથી ગભરાઈને કોઈપણ 
પ્રકારની નાણાંકીય લેવડ-દેવડ 
કરવી નહીં. શરમ કે સંકોચ રાખ્યા 
સિવાય સીધા પોલીસ વિભાગનો 
સંપર્ક કરવો જોઈએ. 


* જો આપ મેટ્રીમોનીયલ સાઈટ ઉપર 
આનું કે પરિવારના કોઈ યુવક, 
યુવતીનું રજીસ્‍ટ્રેશન કરાવો તો 
વિશ્વાસુ સાઈટ જોઈને જ કરાવો. 

* તમારી દરેક એકટીવિટીને સોશ્યલ 
મિડીયા પર અપલોડ કરવાનું ટાળો. 

* જાહેર સ્થળોની ફ્રી વાઈ-ફાઈ 
સુવિધાનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. 

* તમારો પાસવર્ડ ઓછામાં ઓછા 
આઠ અક્ષરો બનાવવા જોઈએ જેની 
અંદર એક કેપીટલ લેટર, સ્મોલ 
લેટર, ન્યુમેરિક નંબર અને 
સિમ્બોલનો ઉપયોગ કરવો. 

* તમારા ડિજીટલ ઉપકરણ જેવા કે 
મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટરમાં સિકયોરીટી 
કે એન્ટી વાયરસ સોફ્ટવેર રાખો. 
તેમજ તમામ એપ્લીકેશનને અપડેટ 
રાખો. 


07 


દશનામ સરક્યુલર : 190 


તમારા સોશ્યલ એકાઉન્ટમાં ટુ-સ્ટેપ 
વેરીફિકેશનનો ઉપયોગ રાખો. 
કોઈપણ લોભામણી જાહેરાત જોઈ 
લલચાવું નહીં પણ જે તે કંપનીની 
ઓફીશીયલ વેબસાઈટ પર જઈ તે 
જાહેરાતની ખરાઈ કરવી જોઈએ. 
પોર્નોગ્રાફી કે ચાઈલ્ડ પોર્નોગ્રાફી 
જોવી કે ઉતારવી કે ડાઉનલોડ કે 
ફોરવર્ડ કરવી નહિં. 

સોશ્યલ મિડીયાનો કોઈપણ મેસેજ 
સમજયા કે ખરાઈ કર્યા વગર 
ફોરવર્ડ કરશો નહિં. 

જો ઓનલાઈન થયા હો ત્યારે કંઈ 
પણ અયોગ્ય દેખાય તો તરત એ 
વેબસાઈટ પરથી બહાર નિકળી જાવ 
અને જાણકારને જાણ કરી સલાહ 
લો. 

આપનો પાસવર્ડ થોડા થોડા સમયે 


દશનામ સરક્યુલર 


બદલતા રહેવું જોઈએ 

દિવસમાં એકવાર મોબાઈલ કે 
કોમ્પ્યુટર કે ટેબલેટ સંપૂર્ણ બંધ કરી 
ઉપકરણને રિસ્ટાર્ટ કરો 

કોઈપણ ઓટીપી કે સીવીવી કે પીન 
નંબર અન્ય કોઈપણ વ્યકિત સાથે 
શેર કરશો નહિં. 

કેવાયસી ઓનલાઈન અપડેટ 
કરવામાં આવતું નથી જે માટે રૂબરૂ 
જ બોલાવવામાં આવે છે તેથી 
કોઈપણ વ્યકિત ફોન કે અન્ય પ્રકારે 
આ વિગત માંગે તો આપશો નહિં. 
એટીએમ મશીનમાં જતી વખતે એ 
મશીનમાં કોઈપણ પ્રકારના સ્કિમર 
બગાડેલ નથીને તે ચેક કરવું. 
એટીએમમાં આપના ઉપયોગ વખતે 
અન્ય કોઈપણ વ્યકિતને અંદર 
રાખશો નહિં. 

રેસ્ટોરન્ટ, પેટ્રોલપંપ પર પીઓએસ 
મશીન પોતાની પાસે મંગાવીને ચેક 
કરીને કાર્ડ આપવું. 

સિમકાર્ડ સંબંધિત માહિતી કે ઓળખ 
અન્ય કોઈ સાથે શેર કરશો નહિં. 
જો આપના મોબાઈલમાં નેટવર્ક 
સતત જતું રહેતું હોય તો 
ઓપરેટરનો સંપર્ક કરવો કે અન્ય 
કોઈ એ આપના સિમકાર્ડનું કલોનીંગ 
(ડુપ્લીકેટ બનાવેલ) કરેલ નથી ને. 
રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાની 
માન્યતા મળી હોય તેવી જ 
એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરો. 


કોઈપણ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ 
કરતી વખતે કોન્ટેકટ અને ફોટો 
ગેલેરીનો એકસેસ કરવાની 
પરવાનગી આપવી નહિં. 

ઓનલાઈન પ્રોડકટ માટે નાણાંકીય 
વ્યવહારો કરતી વખતે સાવચેત 
રહેવું. 

હંમેશા નાણાં મેળવવા માટે તમારો 
પીન કે પાસવર્ડ કયાંય દાખલ 
કરવાની જરૂર નથી. 

જો કોઈપણ યુપીઆઈ અથવા અન્ય 
કોઈ એપ્લિકેશન તમને વ્યવહાર 
પૂરો કરવા તમારો પીન કે પાસવર્ડ 
માંગે તો તેનો અર્થ એ થાય કે તમે 
પેસા મેળવવાને બદલે મોકલવાનું 
કાર્ય કરી રહ્યા છો. 

બેંક કે અન્ય કોઈ સરકારી, 
અર્ધસરકારી કે ફાયનાન્શીયલ 
ઈન્સ્ટીટયુટ તમારી સાથેના કોઈ 
વ્યવહાર માટે તમારો ઓટીપી કે 


પાસવર્ડ માંગતી નથી. 


ડિપ્રેશનઃ] 


સયોટ ઈલાજ..: 


લગભગ 60 વર્ષના એક સજજન વ્યક્તિ 
ડિપ્રેશનથી ગ્રસ્ત હતા 


તેથી તેમની પત્નીએ એક 
મનોચિકિત્સકની એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી જે 
જ્યોતિષવિધા પણ જાણતા હતા. 


એમને કહ્યું કે તેમના પતિ ભયંકર 
હતાશામાં છે, કુંડળી પણ જુઓ અને 
તેઓએ એમ પણ કહ્યું કે મારા પતિને કારણે 
મને પણ સારુ લાગતું નથી. 


જ્યોતિષે કુંડળી પર ખૂબ ગંભીરતાથી 
જોયું અને બધું ઠીક લાગ્યું. 

હવે તેમણે કાઉન્સલિંગ શરૂ કરી. 
તેમણે કેટલીક અંગત બાબતો પણ પૂછી 
અને સજ્જનની પત્નીને બહાર બેસવાનું 
કહ્યું. 

સજ્જન બોલતા ગયા... હું ખૂબ 
પરૅશાનછું.. ચિંતાઓથી દબાઈ ગયો છું. 
કામનું દબાણ... ચિલ્ડ્ન્સ એજ્યુકેશન અને 
આખા પરિવારનું ટેન્શન... હોમ લોન. 
કાર લોન... કંઇ મન લાગતું નથી. 


09 


[સુરજપુરી ડી. ગોસ્વામી 


દુનિયા મને તોપ સમજે છે... પણ મારી પાસે 
કારતૂસ જેટલા સંસાધનો પણ નથી. હું 
હતાશામાં છું... એમ કહીને આખા જીવનની 
કિતાબ જ્યોતિષની સામે રાખી. 


વિદ્રાન મનોચિકિત્સકે કંઈક વિચારીને 
પછી પૂછ્યું .... 

તમે વર્ગ 10 માં કઈ શાળામાં અભ્યાસ 
કર્યો છે? 

સજને તેને તેની સ્કૂલનું નામ કહ્યું .... 

કાઉન્સેલરે કહ્યું કે તમારે તે શાળામાં 
જવું પડશે... અને ત્યાંથી, તમારે દસમા વર્ગનું 
જૂનું રજિસ્ટર લાવવું પડશે. 

સજ્જન શાળાએ ગયા. 

રજિસ્ટર લાવ્યા. 


પછી કાઉન્સેલર કહ્યું કે રજીસ્ટર માંથી 
તમારા સાથીઓના નામ લખો અને તેમને 
શોધો અને તેમની હાલની પરિસ્થિતિ વિશે 
માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરો. 


ડાયરીમાં બધી માહિતી લખી અને એક 
મહિના પછી મળવું 


દશનામ સરક્યુલર 


કુલ 4 રજીસ્ટર હતા જેમાં 200 નામો 
હતા. 

આખા મહિના દરમ્યાન ધ્વિસ રાત 
પ્રવાસ કર્યો... 

નસીબ જોગ તેમના 120 ક્લાસના મિત્રો 
વિશેની માહિતી એકત્રિત કરવામાં સફળતા 
મળી. 


આશ્ચર્યજનક રીતે તેમાંથી 20% મૃત્યુ 
પામ્યા હતા. 


13 છોકરીઓ છૂટાછેડા લીધેલી અથવા 
અલગ રહેતી હતી. 


15% નશો કરેલા હતા જે વાત કરવા 
જેટલી હાલત માં પણ નહોતા. 

20% મિત્રોની ખબર ન મળી કે તેઓ 
હાલમાં ક્યાં છે. 

5% એટલા એટલા બધા ગરીબ નીકળ્યા 
કે વાતજ ના પૂછો. 


5% એટલા સમૃછ્ઠુ બન્યા હતા કે જેઓ 
તેમને મળવા પણ માગતા ન હતા. 


કેટલાક લકવાગ્રસ્ત, ડાયાબિટીસ, 
અસ્થમા અથવા હદયના દર્દીઓ હતા, 


3-4% અકસ્માતમાં તેમના હાથ/(પગ અથવા 
કરોડરજ્જુની ઇજાઓ સાથે પથારીમાં હતા. 


2 થી 3% ના બાળકો પાગલ અથવા નકામા 
નીકળ્યા. 


1જેલમાં હતો 


અને એક 60 વર્ષની ઉંમરે સેટલ થયો તેથી 
હવે લગ્ન કરવા માંગે છે. 


10. 


1800-2884. 


એક હજુ સેટ થયેલ ન હતો... 


બે વાર છૂટાછેડા થયા પછી પણ ત્રીજા લગ્ન 
ની વેતરણમાં હતો. 


મહિના ભર દસમા વર્ગના બધા રજિસ્ટર 
ભાગ્યની વેદના જાતેજ જણાવી રહ્યા હતા. 


કાઉન્સિલરે પૂછ્યું, હવે મને કહો કે ડિપ્રેશન 
કેવું છે? 


હવે આ સજ્જન ખૂબ સારી રીતે સમજી 
ગયા છે કે તેમને કોઈ જ બીમારી નથી. 


પોતે ભૂખે તો મરી નથી રહ્યા, 
દિમાગ એકદમ સારું છે, 


કોર્ટ-કચેરી-પોલીસ-વકીલો સાથે કોઈ દિવસ 
પનારો પડ્યો નથી, 


પત્ની અને બાળકો ખૂબ સારા છે, સ્વસ્થ છે, 
તેઓ પોતે પણ સ્વસ્થ છે, 


ડોકટર કે ધ્વાખાના સાથે પણ પનારો પડ્યો 
નથી. 


પછી તેમને લાગ્યું કે દુનિયામાં ખરેખર 
ધણી બધી મુશ્કેલીઓ છે અને હું ખૂબ જ 
ખુશ અને ભાગ્યશાળી છું. 


વિશ્વાસ કરો... 


તમારી પાસે જે છે તેટલુંપણ આ 
દુનિયામાં ખૂબ ઓછા માણસોના નસીબમાં 
હોય છે. 
માટે ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો અને હંમેશાં 
મસ્ત રહો. 


સંતોષથી મોટી કોઈ સંપત્તિ નથી....!! 


““ભાઈ-બહેન'' એ આપણા 
મા-બાપે આપણી વૃદ્ધાવસ્થા માટે 
રાખેલી બહું મુલ્યવાન સંપતે છે. 


પિતામ્બરપુરી આર. ગોસ્વામી 
સુરુ 


"ભાઈ અને બહેન" એ આપણા માં - જ સૌથી નજીકના મિત્રો હતા. દરરોજ સાથે 
બાપે આપણી વૃદ્ધાવસ્થા માટે રાખેલી બહુ રમતા, જમતા, ઝગડતા. છતાં એક બીજા 
મુલ્યવાન સંપત્તિ છે. જેની કદર આપણને વગર ચાલતું નહીં. આમ ને આમ (મોટા 
ખુબ મોડેથી થાય છે. થવાની હોંશમાં) ક્યારે બચપણ વિતી ગયું? 


આપણે નાના હતા ત્યારે ભાઈ બડેન એની ખબરજ ના પડી. 


11 


દશનામ સરક્યુલર 


મોટા થયા એટલે બધા પોત પોતાના 
સંસારમાં ખોવાઈ ગયા. પોતાનું અલગ 
જીવન શરૂ થયું. ભાઈ બહેનની મુલાકાત 
પ્રસંગોપાત જ થવા લાગી. 


આતો માં - બાપનાં આશીર્વાદ જ 
હતા. જેણે આપણને જોડી રાખ્યા. ધીરે ધીરે 
આપણે વૃદ્ધ થઈએ. એની વાટ જોતા રહ્યા. 
આપણા માં - બાપ આપણને છોડી ગયા છે 
અને આપણી આજુબાજુના સગા 
સંબંષીઓની સંખ્યા પણ ઓછી થવા લાગી, 
ત્યારે ધીરે ધીરે આપણને એ (ભાઈ બહેન) 
વાત્સલ્યની કિંમત સમજાવા લાગે છે. 


૭૧ વરસનો ભાઈ તેની ૬૬ વરસની 
નાની બહેનને મળવા ગયો હતો. થોડીવાર 
પછી બંન્ને છુટા પડ્યા ત્યારે બહેનને 
અયાનક કંઈ યાદ આવ્યું.. 


એ ભાઈની કાર પાછળ દોડવા લાગી. 
ભાઈએ તરત જ કાર ઊભી રાખી. બહેને 
ભાઈના હાથમાં એક ડબ્બો મૂક્યો અને કહ્યું, 
"તારી ભાવતી વસ્તુ છે. તને આપવાનુ ભૂલી 
ગઈ." એનું બોલવાનું પૂરું થાય એ પહેલા જ 
ભાઈ બહેનની આંખોમાંથી અશ્રુ ધારા 
વહેવા લાગી. 


આ ઉંમરે ભાઈ બહેનનું મળવું એ 
ખૂબ જ ભાગ્યની અને ગૌરવની વાત છે. 


હા, આપણે મોટા (વૃધ્ઠ) થઈ એ ત્યારે 
જ આપણને સમજાય છે કે આ જગતમાં 
લોહીનાં સંબંધોથી જોડાઈ રહેવું કેટલું 
મહત્વનું છે....!!! 

જ્યારે આપણે વૃદ્ધત્વનાં ઉંબરે ઊભા 
હોઈએ અને માં - બાપ બંન્ને હયાત ન હોય 


12 


100-284. 


ત્યારે ભાઈ બહેન જગતનાં સૌથી નજીકનાં 
સંબંધી હોય છે. મિત્રો દુર જઈ શકે છે. 
છોકરાઓ મોટા થઈને દૂર જઈ શકે છે. ત્યારે. 
ફક્ત ભાઈ બ્હેનનો સાથ જીવનનો ઉતરાર્ધ 
પૂરો કરવા અંત સુધી સાથ આપી શકે છે. 


આપણે વૃદ્ધ થયા તોય ભાઈ બહેનો 
ભેગા મળીએ તે એક અનેરો આનંદ છે. 
એમના સહવાસ માત્રથી નિસ્વાર્થ હુંફનો 
અહેસાસ થાય છે અને તે અહેસાસથી ગમે 
તેવી મુશ્કેલીનો સામનો કરવા માટે હિંમત 
અને બળ મળે છે. 


ભૂતકાળમાં કોઈ અપ્રિય ઘટનાઓ 
કોઈ કારણોસર કે મજબુરીથી થઇ હશે 
તોય ભાઈ બહેને એક બીજા માટે વધારે 
સહનશીલ અને ક્ષમાશીલ રહેવું જોઇએ. 


એવી કોઈ ગાંઠ નથી, જે ભાઈ બહેન 
વચ્ચે બાંધી શકાય. એવી કોઈ ઢાલ નથી કે 
જે ભાઈ બહેન વચ્ચે આવી શકે અને કદાય 
આવી હોય તો એને કાઢી ના શકાય. 


ભાઈ બહેને ક્યારેય જૂના ઉખેડા 
કાઢવા નહીં, નારાજગીને પોસવી નહીં. 


પરસ્પર થોડા અવલંબિત બની 
એકબીજાના સ્નેહભાવ વધારીએ તો આ 
નિસ્વાર્થ સંબંધો વધારે મજબુત થશે. અને 
ચોક્કસ થશે જ. 


કારણ આ સંસારમાં આપણા માં- 
બાપે આપણા માટે રાખેલો આ સૌથી 
મૂલ્યવાન લોહીનાં અતુટ સંબંધોનો વારસો 
છે. 


દશનામ સરક્યુલર : 1300-2484 


ઊ 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ (રજી. ટ્રસ્‍ટ) જામનગર સંચાલિત 
શ્રી ચેતનગીરી મધુગીરી ગોસ્વામી 


દશનામ મોસ્વામી મેડિકલ ભવન - અમદાવાદ 


સિવિલ હોસ્પિટલ, ગેઈટ નં. પ ની સામે, મુખીવાસ, જહાંગીરપુરા, 
અસારવા, અમદાવાદ. 1/.: 98984 16915 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી સમાજના દર્દી પરિવારને 
વિનામુલ્યે (નિઃશુલ્ક) 
રહેવાની સુવિધા પુરી પાડતું ભવન. 


આ કલ્યાણકારી સેવાકીય કાર્યમાં યથાશક્તિ 
સ્વૈચ્છીક યોગદાન આપી આભારી કરશોજી. 


મેડિકલ ભવન માટેનું આપવામાં આવેલું દાન સંપૂર્ણપણે આવકવેરા નિયમને આધિન 
11(8)806(5)25/11-12/903 2&011૫&0ર 01: 29/6/2912 ના આધારિત આવકવેરામાં માફી પાત્ર છે. 


& બેંકની વિગત :: 
ખાતાનું નામ : શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ જામનગર 

મી બેંકનું નામ : બેન્ક ઓફ બરોડા (લાલ બંગલા શાખા) જામનગર, 
ખાતા નંબર : 58090 10000 0447 

1₹50€ €૦4ટ : 8&ર801.41./41/ (દાહ | બાડ 28૨0) 


3 શ્રી હેમેન્દ્રગીરી સુંદરગીરી ગોસ્વામી 
સ્વામિનારાયણ નગર, શેરી નં. ૫ (બંધ શેરીના નાકે), હાલાર હાઉસ પાછળ, 
જામનગર-૩૬૧૦૦૧. [/.: 98248 88187 


1 કપ ટપ 10 4209, 


13 


1. 3%: ઇન 
જ ક. 
અમૃત નિદુ... રા 


* સંગીતનું એકાદ વાજિત્ર વગાડતા આવડવું જ જોઇએ ્ 
* જમ્યા પછી ઇશ્વરનો આભાર અવશ્ય માનવો. છી. 
* ધર પોષાય એટલી કિંમતનું જ લેવું. 
* ઊંચી કિંમતવાળી વસ્તુઓની ગુણવત્તા પણ 
ઊંચી જ હશે એમ માની લેવું નહીં. 
* કોઇને બોલાવવા ચપટી વગાડવી નહીં. 
* સંતાનોને કડક શિસ્ત પાઠ ભણાવ્યા પછી તેને 
ઉષ્મા પૂર્ણ ભેટવાનું ભૂલશો નહીં. 
* જે માણસ પગાર ચૂકવે છે તેની ક્યારેય ટીકા ના કરો. 
* બચત કરવાની શિસ્ત પાળો. 
* ગંભીર બિમારીમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ મોટા 
ડોકટરોનો અભિપ્રાય લો. 
* મોટી સમસ્યાઓથી દૂર ભાગો નહીં, 
મોટી તક એમાં જ હોઇ શકે છે. 
* ધરે કોઇ આવે તો એને ઊભા થઇ આવકારો. 
* ધરડાં માણસો સાથે ખૂબ સૌર્જન્યતાથી અને 
ધીરજથી વર્તન કરો. 
* વાતચિતમાં શબ્દો વાપરતી વખતે કાળજી રાખો. 
* ફોનની ધંટડી વાગે ત્યારે રિસિવર ઉપાડીને 
સ્ફૂર્તિ ભર્યા અવાજે વાત કરો. 
* અફસોસ કર્યા વિનાનું જીવન જીવો. 
* લોકોને તમારી સમસ્યાઓમાં રસ નથી હોતો એટલું યાદ રાખો. 
* જે ગાંઠ છોડી શકાય એવી હોય તેને કાપશો નહીં. 
* નકારાત્મક પ્રકૃતિના માણસોને મળવાનું ટાળો. 
* રાત્રે જમતી વખતે ટી.વી બંધ રાખો. 


14 


સ્વાસ્થ્ય 


જાળવણી 


દહીં અન કેળાંનું 


જો સવારના સમયે તમે નાસ્તામાં 
દહીં કેળા ખાવ છો તો તેનાથી શરીરને 
આખો દિવસ કામ કરવાની એનર્જી મળે 
છે. દહીંમાં ગુડ બેકટેરિયા હોય છે અને 
સાથે જ કેલ્શિયમથી ભરપૂર છે. બીજી 
તરફ કેળા ફાઈબર અને આયર્નનો 
સ્ત્રોત છે. આ બંને વસ્તુઓ ઘણી બધી 
સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાને દૂર કરવામાં મદદ 
કરે છે. દહીં અને કેળા પેટને ઠંડક આપે 
છે. આ સિવાય દહીં કેળા ખાવાથી અનેક 
ફાયદાઓ થાય છે જેમકે, 
નબળાઈ દૂર કરે છે... 

જે લોકોનું શરીર નબળું હોય 
અથવા તો નબળાઈ લાગતી હોય તેમણે 
દહીં કેળા ખાવા જોઈએ. દહીં અને કેળા 
ખાવાથી શરીરને એનર્જી મળે છે. દહીં 
કેળા ખાવાથી શરીરની નબળાઈ દૂર 
થાય છે. સવારના નાસ્તામાં એક કપ 
દહીંમાં એક કેળું મિકસ કરીને ખાવું 
જોઈએ. 


દશનામ સરક્યુલર : 1300-2484. 


| સેવન 
આરોગ્ય માટે ફાયદાકારક: 


15 


ડૉ નંદિની એસ. ગોસાઇ 
જામનગર 

પેટ માટે ફાયદાકારક... 

દહીં કેળા પેટ માટે ફાયદાકારક 
છે. દહીં અને કેળા ખાવાથી પેટને ઠંડક 
મળે છે સાથે જ પેટ સંબંધિત સમસ્યા 
પણ દૂર થાય છે. તેનાથી પાચન પણ 
સારું રહે છે. 
વજન ઘટે છે... 

દહીં અને કેળા પ્રોટીન અને 
ફાઈબરનો સારો સ્ત્રોત છે. નાસ્તામાં 
દહીં કેળા ખાશો તો કલાકો સુધી પેટ 
ભરેલું રહેશે જેના કારણે કેલરી ઈનટેક 
ઘટી જશે અને તમે ઝડપથી વજન 
ઉતારી શકશો. 
હાડકા મજબૂત થાય છે... 

દહીં અને કેળા કેલ્શિયમથી 
ભરપૂર હોય છે. આથી તેને ખાવાથી 
હાડકાં મજબૂત થાય છે અને હાડકામાં 
ઘનત્વ જળવાઈ રહે છે. તેનાથી 
રોગપ્રતિકારક શકિત મજબૂત થાય છે. 


દશનામ સરક્યુલર 


| 


1800-2884. 


| 


નિષ્ણાત વ્યક્તિનું મહત્ત્વ... 


એક બહુ મોટી કંપનીના ઉત્પાધ્ન 
વિભાગમાં કાર્યરત એક મશીન કોઇ 
ટેકનિકલ ખામીને કારણે બંષ થઇ ગયુ. 
મશીન બંધ થવાના કારણે કંપનીનું 
ઉત્પાદન કાર્ય અટકી ગયુ જેના પરિણામે 
કંપનીને દર કલાકે ખુબ મોટુ નુકસાન થવા 


16 


મ્રંથનપુરી એલ. ગોસ્વામી છરે 
સુરત 


લાગ્યુ. કંપનીની નિષ્ણાંત ઇજનેરોની ટીમ 
કામે વળગી પણ કોઇ રીતે આ મશીન ચાલુ 
થતું ન હતું. 

કંપનીના સંચાલકોએ નુકસાન 
અટકાવવા માટે એક ટેકનિકલ સલાહકારની 
મધ્દ લેવાનું નક્કી કર્યું. ટેકનિકલ 


દશનામ સરક્યુલર 


સલાહકારને કંપની પર બોલાવવામાં આવ્યા 
અને બંષ પડેલુ મશીન એમને બતાવવામાં 
આવ્યું. ટેકનિકલ સલાહકારે ધ્યાનથી 
મશીનનું નિરિક્ષણ કર્યું. એકાદ-બે વખત 
મશીનને ચાલુ-બંધ કરાવ્યુ અને પછી એક 
નાની હથોડી મંગાવી. હથોડી આવી એટલે 
એ હાથમાં લઇને મશીનના એક ખાસ ભાગ 
પર હથોડીનો હળવો ધા માર્યો અને પછી 
મશીન ચાલુ કરવાનું કહ્યુ. બધાના આશ્ચર્ય 
વચ્ચે મશીન ચાલુ થઇ ગયુ. 


બીજા દિવસે ટેકનિકલ સલાહકારની 
ઓફિસમાંથી એમની ફી નું બીલ આવ્યુ. 
બીલ જોઇને સંચાલકો સહિત બધાને 
આશ્ચર્ય થયુ કારણકે માત્ર એક હથોડી 
મારવાનું બીલ 1000 ડોલર મોકલવામાં 
આવ્યુ હતું. કંપનીએ સામો પત્ર લખ્યો અને 


708 &ા.દર1 


1800-2884. 


પુછાવ્યુ કે માત્ર હથોડીનો એક ટપોરો 
મારવાની ફી આટલી મોટી કેમ ? 


ટેકનિકલ સલાહકારની ઓફિસમાંથી 
જવાબ આવ્યો “ હથોડીનો ટપોરો મારવાની 
હી તો માત્ર એક ડોલર જ છે ટપોરો મારવાનું 
કામ તો કોઇ મજૂર પણ કરી શકતો હતો 
પરંતું એ એક ટપોરો ક્યાં મારવો એ નક્કી 
કરવાની ફી 999 ડોલર છે.” 


વિશ્વમાં ગમે તેવી મંદી ભલે હોય તો પણ 
નિષ્ણાંતોની કાયમ તંગી જ રહેવાની છે. જે 
ક્ષેત્રમાં હોઇએ એ ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાંત બનીએ 
તો એક ડોલર વાળુ કામ કરવાની જરુર નહી 
પડે 999 ડોલર વાળુ કામ કરાવવા જગત 
સામે ચાલીને આપણી પાસે આવશે. 


રેલવેમાં 3093 જગ્યાઓ માટે ભરતી 


રેલવે દ્વારા ગયા સપ્તાહે અન્ય ૩૦૯૩ પદો પર ભરતીની જાહેરાત 
કરાઈ છે. આ માટે ગત તારીખ ૧૧ ડિસેમ્બરથી આવેદન સ્વીકારવાનું શરૂ 
કરાયેલ છે. અને આગામી ૧૧મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ સુધી આવેદનપત્ર 


સ્વીકારાશે. 


લાયકાત : ધોરણ ૧૦ પાસ * સંબંધિત આઈ.ટી.આઈ. ડિગ્રી પાસ 


વચમયદિ : ૧૫ વર્ષથી ૨૪ વર્ષ 


તેમજ તેને સ્ટાઈપેન્ડ આપવામાં આવશે. પહેલા યોગ્યતાને આધારે 
ઉમેદવારોને શેર્ટલિસ્ટ કરાયા બાદ તેમને મેરીટમાં સ્થાન અપાશે. 


આ માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ - [/001:0%8 પર જઈને અરજી કરી શકશે. 


17 


હાસ્ય 


કણિકાઓ 


દર્શનપુરી ડી. ગોસ્વામી જ 
શ સુરતલ 


કાલે ડોક્ટર સાથે ભૂરો તેની તબિયત * પપ્પુ પોતાના પરિવાર સાથે છોકરી 
અંગે વાત કરતો હતો. ભુરાની જોબ, જોવા ગયો. 

શિફ્ટ, રિપોર્ટિંગ, પગાર, કામનો પ્રકાર છોકરીવાળા: તમે કેટલું કમાઓ છો? 
વગેરે-વગેરે વાતો એકદમ કાળજીપુર્વક પપ્યુઃ આ મહિને બે કરોડ કમાયો હતો 
સાંભળીને એમણે ભુરાને નીયે પ્રમાણે પછો.... 


સલાહો આપી. છોકરી વાળા: પછી શું? 

(૧) ખુબ ચાલો પપ્પુ: બસ, પછી મોબાઈલમાં 'તીન 
(૨) કોલ્ડડ્િક એકદમ ઓછા કરો પત્તી' હંંગ થઈ ગઈ અને બધી કમાણી 
(૩) દારૂ બિલકુલ જ નહીં જતી રહી. 

(૪) ખુબ પાણી પીઓ પછી છોકરીવાળાએ પપ્પુને તેના 
(૫) નજીકમાં જવું હોય તો રીક્ષા ન કરો, પરિવાર સાથે બસ ડેપો સુધી ઉધાડા 
ચાલીને જાવ પગે ભગાડ્યો. 

(૬) બહારનું ખાવાનુ બિલકુલ બંધ કરો ૨૪% 

(૭) ઘરમાં પણ તેલવાળું, ધી વાળું ન મિ 

ખાવું * પતિ : અલી સાંભળે છે. આજે એવી યા 


(૮6એકાદ ધ્વિસની જ ટુર કરો, વધુ બનાવ કે રોમ-રોમ માં દિવા થાય. 

ધ્વિસોની બિલકુલ નહીં પત્ની : દુધ “નાખું કે કેરોસીનન” 

(૪) એક્દમ સાદો ખોરાક ખાઓ. કકક 
ભુરાએ હા તો પાડી પછી ગભરાતાં- 


ગભરાતાં પુછ્યું : ડોક્ટર આમ ખરેખર * અમેરિકન : અમારે ત્યાં વરસાદ પછી 


તરતજ રોડ પરથી પાણી ગાયબ. 


પું. યુ? ?. 
ક બોલ્યા [થયું કશું જ નથી. ભારતીય : અમારે ત્યાં વરસાદ પછી 
તારો પગાર જ ઓછો છે. પાણીમાંથીરોડજ ગાયબ. 


* બીડીના બંધાણીનો એક્સરે જોઈ * (ટીચર એ ક્લાસમાં પૂછયું) 
ડોક્ટરે કીધું : તમારા ફેફસામાં કાણું છે. ટઢીચર:- કયું પક્ષી ઝડપથી ઉડે છે? 
બીડીનો બંધાણી : કાણું ફેફસામાં નથી પપ્પુ:- જેને ઉતાવળ હોય એ...!! 
એક્સરેમાં બીડી અડી ગઈ છે... પપ્પુના માથા માં છુટ્ટ ડસ્ટર માર્યું 


હેલ્થ 
ટીપ્સ 


દશનામ સરક્યુલર : 1000-4824 


તમારા મેડીકલ રીપોર્ટ ને જાણો... 
ડાન ઝાક ૪.૮ 


જામનગર 

યાદ રાખવાની મહત્વપૂર્ણ બાબતો: 10. શરીરમાં લોહીનું પ્રમાણ: 

1. બીપી: 120/80. 2€030-40% 

2. પલ્સ: 70 - 100 11. સુગર લેવલ: 

3. તાપમાન: 36.8 - 37 બાળકો (70-130) 

4. શ્વાસ: 12-16 પુખ્તો:70-115 

5. હિમોગ્લોબિન: 12. આયર્ન: 8-15 મિલિગ્રામ 
પુરુષ - 13.50-18 13. શ્વેત રક્તકણો (/8€: 4000 - 11000 
સ્્રી-11.50-16 14. પ્લેટલેટ્સ: 1,50,000 - 4,00,000 

8. કોલેસ્ટ્રોલ: 130 - 200 15. લાલ રક્તકણો ર૩૯: 4.50-6 મિલિયન 

7. પોટેશિયમ: 3.50 -5 16. કેલ્શિયમ: 8.6 -10.3 16/તા_. 

8. સોડિયમ: 135 - 145 17. વિટામિન 03: 20 - 50 16/ળ॥. 

9. ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ્સ: 220. 18. વિટામિન 812: 200 - 900 6/01. 


19 


દશનામ સરક્યુલર : 1900-4824 


કરો, વસ્તુઓને અવગણવાનો 
પ્રયાસ કરો. મુશ્કેલીકારક 
પરિસ્થિતિઓમાં તમારી જાતને 
નિમજ્જન કરશો નહીં, તેઓ 
બષા સ્વાસ્થ્યને બગાડે છે અને 
આત્માની કીર્તિ છીનવી લે છે. 
સકારાત્મક લોકો સાથે વાત કરો 
અને તેમને સાંભળો. 
ટીપ : (6) પ્રથમ, પૈસા પ્રત્યેની 
લગાવ છોડી દો. તમારી 
40 / 50 / 90 વર્ષનાં વરિષ્ઠ લોકો માટે આસપાસના લોકો સાથે જોડાઓ, 
ખાસ ટીપ્સ: હસો અને વાત કરો! પૈસા અસ્તિત્વ માટે 
ટીપ : (1) જો તમને તરસ ન હોય અથવા છે, પૈસા માટે જીવન નથી. 
જરૂર ન હોય તો પણ હંમેશા પાણી પીવો, ટીપ : (7) તમારા વિશે અથવા તમે જે 
સૌથી મોટી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અને હાંસલ કરી શકતા નથી અથવા તમે જેનો 
તેમાંથી મોટાભાગની સમસ્યા શરીરમાં આશરો લઈ શકતા નથી તેના વિશે ચિંતા 
પાણીની ઉણપને કારણે છે. ધ્વિસ દીઠ કરશો નહીં. તેને અવગણો અને ભૂલી જાઓ. 
ઓછામાં ઓછા 2 લિટર. ટીપ : (8) પૈસા, પદ, પ્રતિષ્ઠા, શક્તિ, 
ટીપ : (2) શરીરથી બને તેટલું કામ કરો, સુંદરતા, જાતિ અને પ્રભાવ; આ બધા 
શરીરની હલનચલન જેવી કે ચાલવું, તરવું અહંકારને વેગ આપે છે. નમ્રતા લોકોને 
અથવા કોઈપણ રમત હોવી જોઈએ. પ્રેમની નજીક લાવે છે. 
ટીપ : (3) ઓછુ ખાઓ... વધુ ખાવાની ટીપ : (9) જો તમારા વાળ સફેદ છે, તો 
ઈચ્છા છોડી દો... કારણ કે તે ક્યારેય સારું તેનો અર્થ જીવનનો અંત નથી. આ એક 
લાવતું નથી. તમારી જાતને વંચિત ન કરો, સારા જીવનની શરૂઆત છે. આશાવાદી 
પરંતુ કધ્માં ઘટાડો કરો. પ્રોટીન અને બનો, સ્મૃતિમાં જીવો, મુસાફરી કરો, આનંદ 
કાર્બોકાઈડ્ેટથી ભરપૂર ખોરાક લેવો. કરો. યાદો બનાવો. 
ટીપ : (4) જ્યાં સુધી એકદમ જરૂરી ન હોય ટીપ : (10) તમારા નાના બાળકોને પ્રેમ, 
ત્યાં સુધી વાહનનો ઉપયોગ કરશો નહીં. જો સહાનુભૂતિ અને સ્નેહથી મળો, કટાક્ષ કંઈ 
તમે કરિયાણા લેવા, કોઈને મળવા અથવા બોલશો નહીં. તમારા ચહેરા પર સ્મિત 
કામકાજ કરવા માટે ક્યાંક જઈ રહ્યાં છો, તો મૂકો.... 
તમારા પગ પર ચાલવાનો પ્રયાસ કરો. ભૂતકાળમાં તમે ગમે તેટલા મોટા ૫૬ પર 
લિફ્ટ અને એસ્કેલેટરને બદલે સીડીઓ લો. રહ્યા હોવ, વર્તમાનમાં તેને ભૂલી જાઓ અને 
ટીપ : (5) ગુસ્સો છોડો, ચિતા કરવાનું બંધ રેન્કમાં જોડાઓ..... 

20 


કરૂણ વાસ્તવિકતા 


9 53106 


24 


આભાર 


ડેક નમો નારાયણ, 


અત્યંત આનંદની લાગણી સાથે આ 
“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનનો 
જાન્યુઆરી-ર૦ર૪નો ૧૯મો અંક 
આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. 

મને આશા છે કે આ અંક પણ 
આપને જરૂર ગમશે અને ઉપયોગી 
થશે. અગર આપ એવું ઈચ્છતા હો કે 
આ અંક આપણા સમાજના દરેક 
પરિવાર, સભ્ય સુધી પહોંચે, તો આપ 
આપના સગા-સ્નેહીજનો-મિત્રોના 
ગ્રુપમાં પણ જરૂર શેર કરજો. 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનમાં 
સંકલિત કરેલી કેટલીક ઉપયોગી 
માહિતી સોશિયલ મિડીયાના 
માધ્યમથી આપણા સમાજની દરેક 
વ્યકિત, પરિવાર સુધી પહોંચે અને 
ઉપયોગી થાય એવો અમારો આ નમ્ર 
પ્રયાસ છે. આ ઈ-મેગેઝિનનો અંક 
દર અંગ્રેજી મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં 
પ્રસિદ્ધ થાય છે. 


22 


ક્‌ 


ન 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનને 
હજુ પણ શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા આપના 
સૂચનો આવકાર્ય છે. 

આ અંક માટે આપનો અભિપ્રાય 
અમને વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા 
ઈ-મેલ પર જરૂર મોકલશો, આપનો 
અભિપ્રાય અમારો ઉત્સાહ વધારશે. 
“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનના 
આગળના દરેક અંક આપ અમારી 
ટેલિગ્રામ ચેનલ : 

“૩43૫1૫૫404 લંત્તપાંઢા” 
181૦લ(તાળ €1001106ા 1111 : 
॥1005://16106ત1.00/62311થળાલં( લાટ! 


પ્ર/ાઇ5/%2[0 (૦૫0 1.111 : 
૪૫] તાકા ખારા 0૫૯૦૫ારળરક/8/0008101683૮ 


પરથી દરેક અંક વિનામુલ્યે પ્રાપ્ત 
કરી શકો છો. 

આપના આશીર્વાદ અને સાથ સહકાર 
મળતા રહે એવી અપેક્ષા સહ... 

૩ંક નમો નારાયણ... 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


સરક્યુલર , 


“દશનામ સરક્યુલર' 
અંક દર મહિને પ્રાપ્ત કરવા 
સ્કેન કરો અને વોટ્સએપ ગ્રુપ જોઈન કરો. 


02/501૫/00 


€।ર૯€૪ઇ।૭/ર 


1/1વા54000 
01૦૫૪ 


સાદર અર્પણ... 


અમારામાં સંસ્કારો અને આવડતોનું સિંચન કરનાર 
અમારાં માતા-પિતાને... 


્ષળ્યવર્તધજરસતે પ લેળ જવાવન | 
મા જ્ષહસહેતુર્મ્યા તે સંગોડસ્વજમીખિ || 


છ 
પૂ. પિતાશ્રી રામપુરી નારણપુરી ગોસ્વામી * પૂ. માતુશ્રી જમનાબેન રામપુરી ગોસ્વામી 
શ્રી પિતામ્બરપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. અરૂણાબેન પિતામ્બરપુરી ગોસ્વામી 
શ્રી શશૌપુરી પિતામ્બરપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. હેમાલીબેન શશીપુરી ગોસ્વામી 
અર્પિતા 
કુશકુમારપુરી પિતામ્બરપુરી ગોસ્વામી 


શ્રી ધન્સુખપુરી રામ્પુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. પુષ્પાબેન લનસુખપુરી ગોસ્વામી 
સુરજપુરી - દર્શનપુરી 
શ્રી લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. ભારતીબેન લલિતપુરી ગોસ્વામી 
તન્વી - મંથન! 
( રબારીકા - જામજોધપુર / સુરત ) 


